HTMNAU, 


CYFANSODDI     A'U     CtSfiLU,    YN    FWYAF 
NEILLDUOL, 

AT    tVASAS»ETlt 

SAINT  Y  DYDDIAÜ  DHYEDDAF. 


AIL    ARGUAFFlAD. 


MERTHYÎl-TYnFILî 

ARGRAFFWiD   ÂC    AR  "WF.RTH    GAN   J.  DATIS, 

GEORGETOWN, 

ISfil. 


RHAGYMADRODÖ. 


Mae  i  bob  sect  ei  Hymnau,  yn  gystal  û'Ì 
harferion  neilldtiol.  Mae  amryw  n  hymnau 
yr  enwaJau  erei.l  yn  ddigon  cyfaddas  i*w 
canu  genytn  ninaau,  eithr  nid  y  cwbl ;  a 
chan  nnd  oes  un  casgliaJ  o  hymhau  yn  yr 
iaitli,  wrth  yr  hwn  y  gallwn  osoJ  ein  cym- 
mèrailwyaetli  dieithriad,  nid  oeJJ  genym 
un  (Tüi'dd  i'w  dilyn  yn  am^en,  nâ  cliŷfan- 
soJJi  a  chrynhoi  yn^liyJ  y  cyfryw  liymnau 
ag  a  yslyriwn  yn  gyfaddas  i'w  Ciinu  yenyiti 
yn  eiu  haJdo'.iaJau.  Dyna  yr  aclios  o 
gylioeJJiaJ  y  llyfiyn  bychan  hwnj  ac  er 
naJ  yJym  yn  ei  ollwng  allan  fel  yr  uchaf  ei 
eheJiaJau  na'i  gywreiuwaith  barddonol, 
tybiwn  ei  fod  yn  cyd-daraw  ag  athrawiaeth 


IV  RHAGYMABRODD. 

ac   archvraeth   ysbrydol  y   Saint;    a   chan 
obeithio   y    bydd   yn   achlysur    pleser     ao 
addysg  îddynt  hwy  yn  eu  cynnulleidfaoedd, 
ac  ar  eu  baelwydydd,  y  cyflwynir  ef  iddynt 
Gan  eu  brawd  gostyngedig, 

D.  JüNES. 


EGLURHAD   O'R  MESÜRAÜ. 


M.  C.  yw  Mesur  Cyffredin. 

M-  C.  C.  vw  Mesur  Cyffredin  Cytnreig, 

neu  Fesur  Salni. 
M.  B.  yw  Mesur  B.vr. 
M.  H.yw  Mesur  Hir. 
M.  N.  'yw  MesurNeillduol. 


MYNEGAI, 


IOD, 

A  all  y  fraich  a  wnaetli  bob  dim 50 

Aarou,  â  gwaeri  nid  eiddo'i  hini    • 50 

Aeil  suii  ef«Hf>)  1  li  Mlil 23 

Aed  yrefeii»)!  bur  ar  ii-ü 21 

A  heiliio'r  dywi-ll  nos 15 

Aiii  tlòi  i  üiiicliyiiiyn  y  nef 39 

AuwyUt'  Uail,  O  llwyilila  ili 22 

Angylìon  doeut  yn  syssoi) 46 

Aichoiii!  Unw  i'w  làu  angyliou    52 

Ar  foreu'r  .lubiii 10 

Ar  fyr  daw  dyrid  yr  Aiglwydd 39 

Arslwyild.  anfón  dy  et'eugyl 22 

Arÿlwydd  (jrasol  a  tbrugaro» 3 

Arglwydri,  llwyilda  dy  eletigyl  24 

F.i-ili  yw'r  swn  a'r  syini  sydd 13 

B'»ed  i'r  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbiyd  47 

B<»-d  i'ili  elengyl,  leau  nrawr „.  31 

Biainl,  biuint  ....  7 

Brodyr  a  cliwiorydd  cu 56 

Bnm  lieli  Dduw  o  íewu  y  byd    23 

Byw,  hyw 40 

Cariari  a  oririe'n  yma;  lious 19 

Canad  luawdol  yiua  boed 20 

Cai  uri  sydd  yu  bir  yinaios 19 

Cawn,  cawn  gyiurieilhas  gu   14 

C<'li>i»l'li  y   ileymas 'iA 

C)d-iodii\'vii  fa'wl  i'n  [tarslwydd  GJin    17 

Cliwi,  weisiou  Duw,  inolwcb  yr  Oeu 41 

Pan  dy  feiiriiih  wiili  ymadael 55 

Duw  y  Barnwr  yn  ei  «ei  byd   49 

Declneuaist,    Arglwydri,  ein  ibyddbaii 51 

Diiii  oud  taitll  o  bercrindod 14 

Diolcu  tiytu  i  Dduw  y  uefoedd 29 


tl 


MYNEGAI. 


Dros  y  brynlau  ty»y||  niwlog   fé 

I>uw.  cyflawnn  dy  addewid  "..  ..  « 

Bliw,  lywalll  di  vr  Ysbryd  Glàu  

Dyina  IFordd  y  2«i,  n.y/simmod    ...".'.'."."".".""  10 
Djr.liater  hanei  goch  y  groes   .  04 

övs»  ti,  o  0,111»,  d»g  fi ..:.  fo,id  ...:::::."  46 

IHwed  .yd  ||awPr  ani  vr  0eH  ™ 

i'y  ntíryd  dì.éin  „tf,",i  d;„i  ........'."."."."*."    3 

Efei.ajl,  l>t.,ì  yi,  „„,•    2l, 

k*?««vI  Mah  DHw,-,tmewid  l.vi!i  *ùv *.'.'.' .'.'.'.' .'.'.'  28 
Etellgtl  Iryinni  ,,,-f •       ■  ..,- 

«;."«!>;  i,M,u;„  „,.„„.„,,  .....:.:.:"..:  26 

trwì  ."',î',yraaI«dilliMii.'|  l,i  25 

^'W'yr  oen.  ...„  rtnni  bord  »ai .;  21 

?'"  D»wa'.il 1,  Aẃrtẁr  hrrtrt o 

K>  c*»ul  .,«*.„  ri|.nid    - 

,:'  ,"'1  v  ■"•'!»!  ar  hyn  -.  l,ivrt ',3 

•:<    'ill.irta.-l  •„:,„,,  o  Ai'.|»v,l(l  m;f gg 

t-i  niuyn  cly  eil»,  Ars>luydd  lli.iwr  .........'.'.'."  .jj 

F'  euaî.l,  <<cl,  ifilôbofla'tii  mlfy.l v, 

Frortyr.a  chuiónrtd  cii î: 

FveiilVrtíliae.ii  ẂHtlila»rvẅ    .....'.'" ÎÎJ 

Fy  .M.I...ii,ln,l,hMhfry,i,ii„„,tu,  ì.'.ui,;,,  Vii'.;;  34 

Ò.iir  [iuw  swl.l  ui,    S,lf„hvv  „11      o. 

G.n  ròrt  ỳr  efrnaýl  biir ."""  3« 

G 'Miiii  il'hyih  î'í  îi  iwví  U11         *» 

cî.»r--ii*,,,i  lí  .(i.í  1,-Mi  ôrjst.èiti  Pc'ii'":::: \% 

Gwelortil  loan  aiiaet  dy»cl.ter     ......  31 

tìfi.flTych  i'r  amser  da  sy'u  dod     9 

t  Jeru-alem  a  Seion  ....  8     I 

loan;glywodd  lef  o'r  nefoedd  ....".'."."*.'".'  39     j 

Llẁyddiant  í'r  efengyl  inefol         30    | 

Mae  fjwaed  y  groes  a'-i  iîu       l3 


MYNEOAI.  Vtl 

TUD. 

M&e  egwyddorion  pur  y  saint       ....         36 

M..e.  inae 12 

Mae  inedrtnl  am  y  nefnl  wlad       ....         ......  40 

Mae'r  jiníierì  a  lifodrì  ar  y  eroes    ....         17 

Mae'r  dyfioerìd  yn  v  bedyiiil  marì     37 

Mawr  a  rliyfeitd  yw'ih  weiihredoedd  47 

Melys  sauu  fydd  yn  Seion  .c.«        6 

Mi-wii  rìy  ius,  ainal  fyrì  5 

Mihh  fud  fi  Mlimmr  yn  fyw      8 

Mbiwch  yr  Arsjlwyiid  27 

Molwch  yrArglwydil  41 

Mnr  iuiliiinl  iw  y  «siir  a  ridaeth     37 

Mn  byfryd  t"*  rl 1 1  cyfarrnd  7 

Mòr  byfiyil  iii-ildni  am  y  Gwf     •'••■         10 

Na  ilimld  dy  wy'iieb,  Arslwydd  da  ..         ......  51 

Nirì  lj.ua  a  gwin  daearol,  üwaii     ....         17 

O  Arulwyilrì  nef  a  dacar  lnwr        ....         2 

O,  ani  iindel)  a  ft'iiliiluiidib  12 

O.  Cenwcl)  fiiwl  i  lesn   »ivnv  30 

O  lírìuw,  ilin  iin'  dy  Yshryd     1 

O.  eiÿlyw  fv  iiüweildí,  íy  Ai  alwydd  a'in  lìnw  ..  23 
Ofewii  i'r  lìibl  pnr       34 

0  byfiyd  ainsei  ddaw      .,         ......     6 

O,  umr  drs  yw  gweled  brodyr .,   «j-j 

01  llnii'  hyinil  üan  y  «ueÌMon    ....         , 48 

Oni  clilywsocb'!    oni  cìilywsocb  î 53 

Oiileniinyd  oidiiiliadau 37 

Pa  Ilrìuw  yu  mblitby  dnwiai 33 

P«m  liallo 'lìafi  pawb  a'u  bedd 33 

Pan  adeiledir  Seiou  wiw     7 

Pe  llefarwii  á  tbafodaii    18 

Planl  ydym  etto  dail  eiu  boed ,.    15 

Pwy  a  â  i  fynydil  Seion      tj 

Rbaid  ymadael  uiiwairh  etto      54 

Rbo  (iy  Ysbiyd,  Amlwydd  cu    32 

Rliowii  fytbol  glod  i  «yd      45 

Rhown  glod  i'u  Haiglwydd  Glâti  ,,,,         .,,,,',   45 


TJU 


MYNEGAT. 


'Rwy'n  cann  mewn  corlhryirider 
Taeiieri  (jweisioii  Breiiin  bywyd 
Testint  peiiaffy  myfyrrttid      .... 
T'uy  «adu   y  ryughoiion  cil      .. 

Tmi\'i  i>yri  v  b'o  í-ôn  

T»<ti  «it  clriluii".  O  fy  Nltail 

Tytli  «yt  Drinw  iuewn  uur  n  bwys  . 

>Vi  le'r  gngoniant  mawr  a  fedd      ... 

Y  horett  a  «eih  heitiio  ... 

Y  cariari  syitri  yn  çi.iririio 

Y  cytinun  rlri?  yn  y  nef  ... 

Y  ryiiaun  ;i  íyfiri  hyw  tiwy  iTyrid... 

Y  deduyrid  ririwlri  a  ririuelii  i  ben    . 

Y  gyiinadledil  h  >n  generiln  ... 

Y  cair  sy'n  i'anüns  t'iâ'-  ein  Dtiw  ... 
Ys-.nec  a  rion«\ri  «»,r  inyoydd       ... 

Y  cwarri  a  tifiitlii  :n  y  ttvn  ... 
Yuiiiit^rl  'nm   ü  Aiituw.d  uiaiw 
Vii.ii  Iiiiiii  fi   iiiyliirinil.iii  . 
Ymrirc)  liiif  •.iiniii  th  di'!»  • 
YH'ioi  !•••■  ilu  t  iiiflc r  giiun            ... 

Y  iieliii-i'd  'jniii  iii  ... 
Y'i  Fionin  •tiii-iii.  inawr  ei  Iwyriri  ... 
Y"  I ' > ti  «lá»  ii  Ai'iluiriii  ntawr  ... 
Ysbf»d  cnti'iria  lnaui'L'iii wch  . 

Y  nlini  ii  ffwHlli'li  nriil 

Yr  iiwihoii  i'i  Amlwyilri,  yr  liwn  s*J 
Yr  efeueyl  am  y  iUu-miìib  ... 

Yr  efuigjl  bou  ilii.no  ... 


27 

.. 19 

41 

38 

5» 

48 

30 

Ti 

38 

1.5 

35 

4 

S 

42 

4 

35 

«0 

T3 

II  cin  Ou  ii)  4*2 

«3 

25 


HYMNAU. 


YR  YSBRYD  GLAN    A'I  WAITH. 


i  M.  N.     7,  6. 

O  Ddüw,  rîio  im'  dy  Ysbryd — 

Dy  Ysbryd  ddaw  a  gwres; 
Dy  Ysbryd  ddaw  â'tn  henaid 

I'r  nefoedd  wen  yn  nes  : 
Dy  Ysbryd  sy'n  goleuo, 

Dy  Ysbryd  sy'n  bywhau  ; 
Dy  Ysbryd  sydd  yn  puro, 

Santeiddio,  a  glanhau. 

Dy  Ysbryd  sy'n  dadguddio 

Dy  beirdd  drysorau  drud, 
Y  rhai  ui  chenfydd  llygaid 

Anianol  blant  y  byd  : 
Dy  Ysbryd  sj'dd  yn  ennyn 

O'n  mewn  y  nefol  dân  ; 
A'th  Ysbryd  pur  yn  unig 

Sydd  yn  melysu'r  gân. 

2  M.  c. 

Duw,  tywallt  di  yr  Ysbryd  Glân, 

Yn  enw  Iesu  mawr, 
A'i  weithrediadau  megys  tâa, 

O  danfon  ef  i  lawr. 
B 


HTMNâtr. 

Tyr'd,  Ysbryd  santaidd,  ìedia'r  ffoiddì, 
Bycld  imi'n  niwl  a  thân  ; 
Ni  cherdda'i  'n  gywir  hanner  cam 
Oni  fyddi  o  fy  inlaen. 

3  M.  c.  c. 

Ein  Duw  a'n  tirion  awdwr  hedd, 

Mae  blas  dy  wledd  yn  hyí'ryd  ; 
Rho  brawf  digonol  i  hob  un, 

O  werthfawr  rîn  dy  Ysbryd. 
Dy  Ysbryd  sy'n  goleuo'r  dall, 

A'i  wneyd  yn  gall  a  phwyllog  j 
Efe  santeiddia  deulu  dyn  ;  — 

O  f  hyfryd  Un  godidog. 

4.  M.     H. 

O,  Arglwydd  nef  a  daear  lawr, 
Dy  Ysbryd  Glân  rho  ini  'nawr  j 
^Fel  byddo  ein  haddoliad  ni, 
Yn  gymmeradwy  genyt  ti. 
Heb  hyn  nis  gallwn  gael  llesâd, 
Yn  ein  cynnulliad  ger  dy  fro»  j 
Os  hyn  a  wnai,  ein  nefol  Dad, 
Bydd  yma  lawer  raynwes  lon. 

5  M.  N.     8,  7,  4. 

Duw,  cyflawna  dy  addewjd, 

Ynia'n  enw  Iesu  cu  ; 
Ti  addewaist  roi  dy  Ysbryd, 

Dt>,  lle  byddai  dau  neu  dri» 


HYMNATJ. 

Yn  dy  enw,  &c., 

Ninnau'n  gynnulledig  sydd. 
Tywallt  ef  mewn  niodd  neillduol 

Ar  dy  saint  sydd  ger  dy  fron  ; 
Tywallt  ef  er  mwyn  dy  enw, 

Yn  yr  oedfa  newydd  hon  : 
O,  arosed,  &c, 

Y  Dyddanydd  gyda  ni. 

6  M.  C. 

Dy  Ysbryd  di,  ein  nefol  Dad, 

Fo'n  wastad  gyda  ni ; 
Dyddanydd  yw — Tywysydd  rbad 

I'r  nefol  wlad  sydd  fry ; 
Ac  yn  ei  law,  fv  enaid,  hed 

Üwch  holl  blanecìau'r  nen, 
Lle  mae  fy  Nuw,  fy  Nefol  Dad, 

A'm  Iesu  mâd  yn  Ben. 

7  M.  N.     8,  7. 

Arglwydd  grasol  a  tbrugarog, 

O'th  ddaioni  mawr  i  ni, 
Wele'th  blant  yn  gynnulledig, 

Ac  yn  dysgwyl  wrthyt  ti ; 
Rho  fendithion  ini  etto, 

Yn  yr  oedfa  newydd  hon ; 
Rho  dy  Ysbryd  Glân  i'n  tywy» 

Trwy  yr  anial  dir  yn  lloa. 


Ysbryd  cariad  a  thangnefedd, 

Ysbryd  Duw,  'r  Dyddanydd  cu; 
Utideb  pur  n  chyd-weithrediad 

Fyddo'n  wastad  gyda  ni : 
Boed  gogoniant  byth  a  moliant, 

Llais  a  chalon  iddo  Ef, 
Gan  bob  cerub,  dyn,  ac  angel, 

Drwy'r  hoü  ddaear,  drwy'r  holl  nef. 


AIL    DDYFODIAD  CRIST,  A'R  MIL- 
FLWYDDIANT. 


M.B. 

Yrndrechaf  ymdrech  deg, 

Nes  cyrhaedd  pen  y  daith; 
Addawodd  Iesa  anwyl  im', 

Na  fyddai  ddim  yu  faith. 

Fe  ddaw  yn  fuan  iawn, 

A'i  luoedd  gydag  ef ; 
Henffych  i'r  anwyl  ddydd  a'r  awr, 

Y  daw  i  Jawr  o'r  nef. 

9  M.  C.  C. 

Y'n  Frenin  daear,  mawr  ei  lwyddf 
E  ddaw  yr  Arglwydd  Iesu  : 

Dywedodd  y  prophwydi  hyn, 
'Rwyf  finnau  yn  eu  credu. 


HYMNAU. 

Hosanna,  haleliwia  fydd, 

Heb  neb  yn  brudd  bryd  by»y; 
Henffych  i'r  amser  ddod  i  ben, 

Teyrnasa'r  Brenin  Iesu. 
Ni  ddaeth  erioed  i  galon  un, 

A  chlustiau  dyn  ni  chlywsant, 
Y  pethau  a  ddaiparodd  Duw 

I'r  cyfryw  rai  a'i  carant. 

10  M.  N.     7,  6. 

'ftwy'n  canu  meirn  gorthryrcder, 

Wrth  feddwl  ara  y  dydd, 
Pan  caf  fi  o'r  caethiwed, 

Yradeimlo'n  hollol  rydd  : 
Pryd  hyn  y  caf  fi  gaau, 

Heb  fethiant  byth  na  thaw, 
I'r  Hwn  fu  ar  y  ddaear, 

Sef  hwnw'r  eilwaith  ddaw. 

11  M.N.     6,8. 

Yn  awr  gorthrymder  gawn, 
Ond  llawenhawn  yn  wir  ; 
Dywedodd  Duw,  "  Parhewch, 
Gorphwysfa  gewch  cyn  Mr.'' 
î'r  amser  braf,  O  croesaw  ddod, 
Cawn  fyn'd  a  bod  yn  Seion  Duw. 

\%  M.  B. 

Mewn  dyrus  anial  fyd, 
Yr  y'm  byi  hyn  yn  byw ; 


Henffych  i'r  waredigaeth  lawn, 

A  gawn  yn  Seion  wiw. 

Cawn  gwmni'r  addfwyn  Oen, 

A'r  teulu  llon  ynghyd  ; 
O  !  hyfryd  canwn  y  pryd  hyn, 

A'n  tannau'n  dỳn  i  gyd. 

13  '  M.  N.     8,  7. 

Melys  ganu  fydd  yn  Seion, 

Pan  y  delo'r  saint  ynghyd  ; 
Melys  gwrdd  y  pererinion, 

Fu  ar  wajägar  yn  y  byd  ; 
Patriarchiaid  a  pbrophwydi, 

Apostoiion  yr  un  niodd  ; 
Dyna'r  dydd  coir  gwel'd  y  teulu, 

Oil  yn  canu  wrtb  eu  bodd. 

Î4  M.  B. 

O,  hyfryd  amser  ddaw 
I'r  saint  ar  Seion  fryn ; 
Pan  drig  y  blnidd  a'r  oen  ynghyd, 
A't  llewpard  gyda'r  myn, 

Y  llo  a  cbenaw'r  llew, 
A'r  bras  anifail  fydd, 

Yn  cyd-ddigrifo  ar  y  maes, 
Mewn  heddwcb  nos  a  dydd. 

Y  llew  yn  ddof  a  ddaw, 

Y  gwellt  fel  ych  a  bawr, 

A  Ilydnod  buwch  ac  arth  a  gyd- 
Orweddant  ar  y  llawr. 


Ki  ddrygant  hwy  pryd  hyn, 
Ar  Seion  fryn  ynghyd  ; 
Ä  hulia,  fel  y  dwfr  y  môr, 
Gwybodaeth  Ior  y  byd. 

15  M.  C.  C. 

Pan  adeiladir  Seion  wiw, 

Y  disgyn  Mab  Duw  yno, 
I  lenwi'r  saint  â'r  fywiol  ddysg, 

Ac  yn  eu  mysg  breswylio ; 
Fel  y  b'ont  addas  i  fyw  byth, 

O  fewn  i'w  ddilyth  nefoedd, 
Gan  dalu'r  clod  i  Fab  y  Dyu, 

Ar  delyn  yn  oes  oesoedd. 

J6  M.  N,     2,8. 

Braint,  braint, 
Fydd  cael  teyrnasn  gyda'r  saint, 
Pan  na  fydd  pechod  cas  na  haint, 
O  unrhyw  faint,  i'n  blino  ni; 
Ein  hyfryd  waith  fydd  moli'r  Oen, 
Heb  unrhy  w  boen,  yn  mhlith  y  Uo. 

17  M.  N.     7,  6. 

Mor  hyfryd  fydd  cyfarfod, 

Yn  hynod  deml  Dduw, 
î  gyd-glodfori'n  beraidd 

Ei  suntaidd  enw  gwiw  : 
Cymdeithas  seintiau  fFyddloH, 

Cj£eillion  cyfìawn  cu  ; 


HTMHAF. 

Llonyddwch  a  lîawenydd,, 
A  leinw'r  dedwydd  dy. 

J8  M.  C\  C. 

Dywedwyd  llawer  am  yr  Oen, 

Ond  llai  nâ  digon  etto  ; 
Gwaith  yw  moliannu'r  Oen  dilytb 

Na  dderfydd  byth  mo  hono. 
Pan  treulir  mil  o  flwyddi  maith? 

Wrth  hyn  o  waíth  yn  Seion — 
Sef  rhoddi  perffaith  fawl  i'r  Oen? 

Byth  ni  bydd  sôn  am  ddigon. 

19  M.  N.     8,7. 

I  Jerusalem.  a  Seion, 

Yr  ymgasgla'r  saint  cyn  hir; 
Ar  elorau  meirch  a  mulod, 

Adref  i'r  hyfrydol  dir ;    - 
Yno  cânt  o  bob  dycldanwch, 

Pleser  heb  ddim  trîstwch  cas, 
Yn  nghwmpeini'r  addfwyn  Iesu,, 

I  roi'r  e-lod  i'w  ryfedd  râs  !' 

20  M.  N.     8aw. 

Mi  wn  fod  fy  Mhrynwryn  fyw? 

Yn  eistsdd  ar  orsedd  y  nef, 
I  eiriol  dros  wael  ddynol-ryw, 

Sef  deilìaîd  ei  gu  deyrnas  ef: 
Mi  wn  y  daw  atynt  cyn  hir, 

Am  fîl  o  flynyddoedd  i  fyw  j 


A'r  gelyn  a  rwymir  yn  wir, 

Gan  Michael,  archangel  ein  Duw. 

Hosanna,  hosanna  trwy'r  byd, 

A'r  nefoedd  i  gyd, yr  un  fraint, 
Mab  Dafydd  fydd  Frenin  o  hyd, 

A'i  Ysbryd  yn  llenwi  ei  saint : 
Gogoniant  yr  Arglwydd  a  fydd, 

Ar  ffrwynau  y  meirch  yn  mhob  He, 
A'i  demlau  gorwychion  a  rydd 

Adlewyrch  gogouiant  y  ne'. 

21  M.N. 

Henffych  i'r  amsor  da  sy'n  dod, 

Cawn  wel'd  ein  Priod  Iesu, 
Ar  gwmwl  gwyn  yn  fawr  ei  glod, 
Mewn  rhwysg  rhyfedda'  fu  erioed, 
Yn  dyfod  i  deyruasu. 

E  ddaw  'nol  ei  addewid  gref, 

A'i  holl  angylion  ganddo  ; 
A'r  saint  a  tìoeddiant  uchel  lef, 
O  fawl  i  Dduw  hyd  entrych  nef, 

Am  iddo  ef  eu  gwrando; 

A'u  dwyn  o'r  trwm  gaethiwed  blin, 

Sef  Babilon  buteinllyd, 
I'r  wlad  He  llifa  llaet ìj  a  gwin, 
Lle  gwelir  gorsedd  Mab  y  Dyn, 

A'r  saint,  bob  un  mewn  gwynfyd. 


10 


22  M.  N.     8,  7,  4. 

Dytna  ffydd  y  gwir  gyfammod, 

Ffydd  y  saint  hedasant  fry; 
Ff'ydd  y  ffyddlon  apostolion, 

A'u  barwyddion  gyda  hi ; 
Rhad  gynuysgaeth,  &c, 

Crist  ei  hun  yw  ffydd  y  saint. 
Ffydd  heb  weithrêd  yn  ei  dilyn, 

Ffydd  heb  arwydd  wrth  ei  chefn  ; 
Ffydd  heb  fywyd  ydyw  hòno, 

Ffydd  heb  sail  o  fewn  y  drefn  : 
Rhad  gynnysgaeth,  &c, 

Crist  ei  hun  yw  ffydd  y  saint. 

23  M.  N.     6,  8. 

Ar  foreu'r  Jubili, 

Pan  ddelo  Tesu  lawr, 
Y  saint  yn  fyrddiwn  fydd, 
A  goleu'r  dydd  yn  fawr  ; 
A'r  Brenin  ar  ei  orsedd  wèn, 
I'r  ddaear,  fel  i'r  nef,  yn  ben. 
Yn  tramwy  Seion  ffyrdd, 

Bydd  engyl  fyrdd  diri' ; 

A  chaiff  y  gwaelaf  saint 

Fwj'nhau  eu  braint  a'u  bri; 

A'r  Brenin  ar  ei  orsedd  wèn, 

I'r  ddaear,  fel  i'r  nef,  yn  ben. 

Holl  erlid  croes-fyd  cras, 

Fob  surni  cas  a  sèn, 


11 


Pob  clefyd  a  phob  clwy', 
Gânt  ffarwel  uiwy  —  Amen  ; 
A'r  Brenin  ar  ei  orsedd  wén, 
I'r  ddaear,  fel  i'r  nef,  yn  ben. 

Cymmanfa  Salem  lân, 

Mae  hòno'n  mlaen  i  ni — 
Nid  llai  nâ  mil-flwydd  hyd 
Ei  hoedfa  hyfryd  hi  ; 
A'r  Brenin  ar  ei  orsedd  wén, 
I'r  ddaear,  fel  i'r  nef,  yn  ben. 

Yn  mîaen,  yn  mlaen  mi  af, 

I'r  gwynfyd  braf  a'r  gwaith, 
At  wyr  yr  ardal  wèn, 

Sy'n  iach  ar  ben  y  daith  ; 
A'r  Brenin  ar  ei  orsedd  wèn. 
I'r  ddaear,  fel  i'r  nef,  yn  ben. 

24  M.  C.  C. 

Pwy  á  i  fynydd  Seion  Duw, 

Y  ddinas  wiw,  i  drigo  ? 
Y  sawl  a  rodia'n  ngoleu'r  dydd, 

Sef  teulu'r  ffydd,  ânt  yno. 

Am  fil  o  flwyddi,  yno  cânt 
Roi  glân  ogoniant  iddo  : 

Gwyn  fyd  pe  gwawriai'r  dedwjdd 
ddydd, 
I  mi  trwy  ffydd  fyn'd  yno. 


]S 


25  M.  N.    8,  7,  4. 

O,  am  undeb  a  ffyddlondeb, 

Cariad,  purdeb,  ar  y  llawr, 
Wrth  ymdeithio  o'r  caethiwed, 

0  hen  wlad  y  eystudd  mawr, 
Tua  Seion,  &c, 

1  gael  gwaredigaeth  lawn. 

Rhag  y  pläau  a'r  phiolau, 
Sydd  i  ddod  ar  íyr  i  lawr, 

I  ddystrywio  teulu'r  butain, 
Gyda  galanastra  mawr, 

Arglwydd  tirion,  &c, 

Gwared  y  ffyddloniaid  oll. 

26  M.  N.     2,  8. 

Mae,  mae, 

Y  mil  blynyddoedd  yn  nesâu  ; 
Caiff  plant  y  deyrnas  lawenhau, 

A  gwir  fwynhau  danteithion  gwiw, 
Ar  fwrdd  eu  Duw,  a'u  nefol  Dad, 
Yn  Seion  fâd,  ethol-wlad  Duw, 

Bydd,  bydd, 

Y  ddraig    pryd    hyn    dan   sêl   yn 

nghudd, 
Ond  rhodia  saint  ein  Duw  yn  rhydd, 
Heb  neb  yn  boenus  brudd  eu  bron; 
Ond  pawb  yn  llon,  ac  oll  â'u  llef, 
Fydd  Iddo  Ef,  drwy'r  deyrnas  hon. 


1S 


27  M.B. 

Y  seintiau  ffyddlon  sydd 

Yn  dysgwyl  am  yr  awr, 
Y  cânt  fyn'd  adreu'n  llwyr  a  llon, 

I'r  eang  Seion  fawr. 

Mae  awydd  lon'd  fy  rnryd 

Am  fyn'd  i'r  hyfryd  wlad, 
Lle  cwrddir  pawb  yn  caru  Duw, 

Yn  llysoedd  gwiw  eu  Tad. 

28  M.  H. 

Er  fod  y  saint  ar  hyn  o  bryd 
Yn  cael  o  wg  a  gwawd  y  byd, 
Hwy  gânt  fwynhau  yn  hir  'rol  hyn, 
Ddedwyddwch  pur  ar  Seion  fryn. 
Mae  satan,  cnawd,  a  byd  yn  awr, 
Am  rwystro  amcan  Iesu  mawr ; 
E r  hyn  ei  amcan  ddaw  i  ben — 
Ni  gawn  fwynhau'r  freniniaeth  wèn. 
A  thyma'm  hiraeth  penaf  i, 
Yw  am  roi'r  clod,  a'r  parch,  a'r  bri, 
A'r  deyrnas  a'r  coronau  gyd, 
I'm  brawd  sy'n  Frenin  penaf  byd. 

29  M.  N.     7,  4. 

Beth  yw'r  swn  a'r  synu  sydd, 

A'r  ymroad  P 
Duw  sy'n  cloddio'r  meini  cudd 

I'r  adeilad : 


14  HYMNAU. 

Casglu  mae  ei  blant  o  bell, 

I  swpera, 
Ac  i  fyw  mewn  gwlad  sydd  well, 

Haleliwia. 

Moli  yno  gânt  yr  Oen, 

A'i  ddyrchafu, 
011  ynghyd  mewn  hyfryd  hoen, 

Heb  wasgaru  ; 
Yno  llifa'u  gwledd  yn  llawn 

O  lawenydd, 
Hwyr  a  boreu,  a  phrydnawn, 

Gyda'u  gilydd. 

30  M.  N.     8,  7. 

Dim  ond  taith  o  bererindod, 

Sydd  i  fiÿddlon  weision  Duw, 
Drwy  orthrymder  ac  helbulon, 

Ar  y  ffordd  i  Seion  wiw. 
Gwell  yw  myn'd  trwy  orthrymderau, 

Tua'r  hyfryd  wlad  sydd  draw, 
Na  bod  gyda'r  Babiloniaid, 

Yn  yr  amser  trwm  a  ddaw. 

3J  M.  N.     6,  7. 

Cawn,  cawn  gymdeithas  gu 
Prophwydi,  apostolion, 

A'r  hen  fiyddloniaid  fu 
A'u  traed  ar  fynydd  Seion  : 


HYMNAU. 


15 


Cawn  gwmni'r  Iesu  mwyn, 
Dros  fil  ddigwyn  o  flwyddi ; 

A  thelyn  pawb  mewn  hwyl, 
Drwy'r  hirfaith  wyl  heb  dewi. 

32  M.  N.     6,  8. 
A  heibio'r  dywell  nos, 

A  ffy  cymylau'r  nen ; 
Daw,  daw'r  addewid  wir, 
A'i  geiriau  pur  i  ben  ; 
Ceir  gwel'd,  ceir  gwèl'dyr  hyfryd  dir, 
Ar  fyr  o  dro  yn  oíeu  eiir. 

33  M.  N.     8,7,4. 
Dros  y  bryniau  tywyll  niwlog, 

'N  dawel,  f'enaid,  edrych  draw  ; 
Addewidion  sydd  i  esgor — 

Mae  rhyw  ddyddiau  braf  gerllaw  ; 
Nefol  Jubil,  &c, 

Gad  i'm  wel'd  dy  foreu  wawr. 

34  M.  c. 

Plaut  ydym  etto  dan  ein  hoed, 

Yn  dysgwyl  am  ein  'stad  ; 
Mae'r  etifeddiaeth  ini'n  dod, 
Wrth  destament  ein  Tad. 
O,  hyn  fydd  yn  hyfryd, 
Hyfryd,  hyfryd,  &c, 
Cael  cwrdd  yn  Seion  wiw,&c.&e. 
Cawn  yno  gwrdd  oddeutu'r  bwrdd, 
Sef  cwrdd  wrth  fwrdd  ein  Duw. 


16 


Ac  nid  angylion  byth,  na  saint, 

Nid  tafod  neb  sy'n  fyw, 
All  ddod  i  ben  â  thraethu  maint, 

Cynnysgaeth  teulu  Duw. 

O,  hyn  fy dd  yn  hyfryd,  &c. 


SWPER  YR  ARGLWYDD. 

35  M.  C. 

Mor  hyfryd  meddwl  ara  y  Gwr 

Fu'n  dyoddef  ar  y  groes  ; 
Mae'n  dysgwyl  i  ni  wneuthur  hyn, 
Er  cofio  am  ei  loes. 

O,  hyn  sydd  yn  hyfryd, 
Hyfryd,  hyfryd,  &c, 
Gan  bawb  sy'n  caru  Duw,  &c- 
Mae  niwy  o  hedd  yn  rhin  y  wledd, 
Na  dim  ar  dir  y  byw. 

36  M.  B. 

JYIae  gwaed  y  groes  a'i  rîn,1 

Yn  addas  destun  cân  ; 
Aed  rhinwedd  hwn  tr^y^r  byd  yn  grwn, 

I  olchi'r  brwnt  yn  lân. 

Gogoniaut  trwy  bob  gwlad, 

Am  rinwedd  gwaed  yr  Oen; 
Yr  angeu  drud  fo'n  destun  byd, 

Ar  gân,  mewn  hyfryd  hoen. 


17 


37  M.  H. 

Gorch'mynodd  Iesu  Grist  eîn  Pen, 
I  gofio  ei  angeu  trist  ar  bren — 
"  Cynnifer  gwaith  bwytaoch  chwi, 
Gwnewch  hyn  er  cof  am  danaf  fi." 

Arwydda  yr  elfenau  hyn, 
Y  cnawd  a'r  gwaed  fu  ar  y  bryn  ; 
Diolchwn  a  chlodforwn  Dduw  — 
Mae'r  Oen  a  laddwyd  etto'n  fyw. 

38  m.c. 

Cyd-roddwn  fawl  i'n  Harglwydd  glân, 

Dadseiniwn  gân  o  glod, 
Am  garu  rhai  mor  wael  â  hyn, 

A'n  cofio  cyn  ein  bod  ; 
A  chario  'n  ufydd  ei  groes  bren, 

I  ben  Calfaria  fryn; 
A  marw'n  llon,  a  myn'd  i'r  bedd  : 

O,  ryfedd  râs  yw  hyn  ! 

39  M.  c.  c. 

Mne'r  gwaed  a  lifodd  ar  y  groes, 

0  oes  i  oes  i'w  gofio ; 

Rhy  fyr  yw  tragwyddoldeb  llawn, 

1  ddweyd  yn  iawn  am  dano. 

40  M.  C  C. 

Nid  bara  a  gwin  daearol,  gwan, 
A  bortha'r  rhan  ysbrydol ; 
c 


íè  tlYMNÁtì'. 

Nid  ynt  i  ffydd  ond  arwydd  dda£ 
O  Grist,  y  bara  bywiol. 

Ei  gnawd  a'i  waed  sydd  ymborth  pin' 

I'r  nefol  natur  uewydd; 
Önd  gwledda  arno,  ni  gawn  fyw 

Fry  gyda  Duw'n  dragywydd. 


CARIAD  A  BRAWDGARWCH. 


41  M.  N.     8,  % 

Pe  llefarwn  â  thafodau 

Dynion  ac  angylion  cu, 
Ac  beb  feddu  cywir  gariad, 

Nid  yw  ddirn  llesâil  i  mi ; 
A  phe  nieddwn  brophwydoliaeth— 

Gwybod  pob  dirgelion  sy, 
Ac  heb  feddu  cywir  gariad, 

Nid  yw  ddim  llesâd  i  mi. 

Pe  gwybyddwn  bob  gwybodaeth, 

Pe'r  holl  ffydd  yn  eiddo  im', 
Pe  symuJwn  l'aith  fynyddau, 

Heb  wir  gariad  nid  wyf  ddim ; 
A  phe  gallwu  borthi'r  tlodion, 

Rhoi  fy  nghorff  i'w  losgi'n  ddu^ 
Âc  heb  feddu  cywir  gariad, 

Nid  yw  ddim  llesâd  ì  mi. 


HíMNÁtí.  1» 

42  M.  N.     8,  7,  4. 

Cariad  sydd  yn  hir  ymaros, 
Ac  yn  gymmwynasgar  iawnj 

Cariad  nid  yw'n  cenfigenu, 
Nac  ymffrostio  mewn  un  ddaẃri  í 

Nid  ymchwydda,  &c, 

Ac  ni  chais  yr  eiddo'i  hun. 

43  M-  C.  C, 

Cariad  a  odde'n  ymarhous, 

Nid  yw  gyffious  i  ddigio  ; 
Maddeu'r  presennol  garawedd  maé, 

Anghofio'r  bai  aeth  heibio. 

A  huuan  les  yn  llon  ýmâd, 
Er  rawyn  llesâd  cymmydogj 

Gan  gofio  Crist  a  ddaeth  i'r  groeaj 
I  farw  dros  yr  euog. 

Hwn  ydyw'r  gras  yn  fyw  a  fydd 
Yn  ngwledydd  y  gogoniant; 

Lie  na  bydd  ffydd  na  gobaith  mwy^ 
Y  saint  byth  hwy  a  garant. 

44  M.  N.     7,  6. 

Y  öuriad  sydd  yn  cuddio 

Pechodau  rify  gwlith. 
A  fydd»  yma'n  wastad, 

Yn  helaoth  yn  ein  plitb  ì 


20 


Mae'n  fwy  na  ffydd  nâ  gobaitb^ 
Na  doniau  llawn  y  ty  : 

Gwir  gariad  a  brawdgarwch, 
Fo'n  wastad  gyda  ni. 

45  M.  N.     7,  4. 

Cariad  brawdol  yma  boed, 

Yn  cynnyddu, 
Gan  bob  graddau  a  phob  oed^ 

Fel  un  teulu  : 
Cwlwm  y  tangnefedd  pur 

Yma  fyddo, 
Tra  bo'r  saint  yn  myd  y  cur, 

Yn  ymlwybro. 
Arglwydd  tirion,  dyro  'nawr, 

Ini'th  Ysbryd, 
Fel  y  gallom,  fach  a  mawr, 

Ganu'n  hyfryd  ; 
A  gweddio  yn  gytun, 

Gyda  thaerni, 
Am  fendithion  i  bob  un, 

Er  mwyn  Iesu. 

46  "  M.  N.     8,  7,  4. 

Ysbryd  cariad  a  brawdgarwch 
Ydyw  Ysbryd  pur  ein  Duw  ; 

Ffrwythau  ydynt  sydd  yn  tarddu 
Oddiar  yr  ernes  wiwj 

Hwn  a  fyddo,  &c, 
Y  *in  tywys  ar  ein  taith. 


HÍMNA»7.  51 

YR   EFENGYL. 


47  m.  c. 

Aed  yr  efengyl  bur  ar  led, 

Trwy  barthau'r  byd  o'r  bron; 
Boed  llwyddiant  trwy  bob  gwlad  a 
thref, 

Lle  mae  pregèthiad'hon. 
O'r  Fabilon  doed  rnyrdd  yn  awr, 

I  'mofyn  am  y  gwaed 
A  lifodd  ar  Galfaria  fryn, 

I  olchi'r  dua'  gaed. 

48  M.  N,     10,  8. 

EfeDgyl  yr  Oen  am  dani  boed  son, 
Trwy'r  brovdd  a'r  bryniau  o'r  brou  ; 

Hen  Babilon  fawr  ddaw'n  fuan  i  lawr; 
Mae'r  udgyrn  yn  bloeddio  uwch  beü. 

49  M.  N,     6,  4. 

Efengyl,  hed  yn  awr, 
Ar  edyn  cerub  mawr, 

O  fôr  i  fôr  ; 
Paganiaid  ddelo'n  llu, 
Pob  math,  yn  wyn  a  dtà-, 
I  foli'r  Iesu  cu, 

Ein  Harglwydd  I4r. 


"i2  HÎMINAD 

Efengyl  teyrnas  nef, 
A  lanwo  wlad  a  tbref, 

A'r  eang  fyd  ; 
Doed  miloedd  o  bob  gwlad, 
I  brofl  rliîn  y  gwaed,5^ 
Gan  'rpnfyn  am  .iacbâdt 

Yn  awr  mewn  pryd. 

50  M.  C. 

Anwylaf  Dad,  O  llwydda  di, 

Bur  genadwri'r  Nef, 
Nes  llanwo  gwir  wybodaetb  rad 

Bob  ardal,  gwlad,  a  thref. 

5J  M.  N.     9,  8. 

Y  gareg  a  dorwyd  o'r  mynydd 

Yn  fuan  a  leinw'r  holl  fyd; 
Yrodreiglo  y  mae  trwy'r  teyrnasoedd, 

A'r  moroedd  mawr  eang  i  gyd  : 
Hi  ddryllia  boll  ddelwau'r  paganiaid 

Yn  chwilfrîw  i'r  ddaear  ynghyd  ; 
Helaethed  gwir  deyrnas  y  gareg, 

Nes  cyrhaedd,  o,gwmpas  y  byd,. 

52  M.  N.     83  7,  3. 

Arglwydd,  anfon  dy  efengyl, 
Heddyw  yn  ei  rhwysg  a'i  grytn  ; 

Pangos  fod  dy  lais  yn  gryfach,' 
Nas  gjall  dyn  wrtbsefyll  ddim  ; 


IjrMNAP.  3* 

Tyr'd  yn  mlaen,  nefol  dân, 
Cymroer  yma  feddiant  glân. 

53  M-  B. 

Aed  swn  efengyl  hddd, 

Trwy  barthau'r  ddaear  gron  ; 
Na  fydded  ardal  rian  y  nef, 

Heb  yr  efengyl  hon. 

Dychweled  caethion  fyrdd, 

Addolwyr  duwiau  gau, 
I  gyd  i  gredu'n  Icsu  Grist, 

Âc  iddo  ufyddhau. 

54  M.  N.     llau 

O,    erglyw    fy    ngweddi,    fy    Arglwydd  a'm 

Duw, 
Ar  ran   y  trueiniaid   niown  t'wyllwch  sy'n 

byw: 
A  llwydda  eíengyl  y  deyrnoe  o  hyd, 
I  fyned  ar  gŷnnydd  nes  lienwi'r  holl  fyd. 

55  M.  N.     8,  7. 

Yr  efengyl  am  y  deyrnas 

A  bregethir  irwy'r  holl  fyd, 
Ei'  tystiolaeth  i'r  cenedloedd 

Sydd  ar  wasgar  ar  ei  hyd  ; 
Wedi  hyny  fe  ddaw'r  diwedd, 

Babiìon  a  syrtli  i  lawr; 
lesu  Grist  a  l'ydd  yn  Frenin, 

Yn  inhob  man  a  lle  yn  awr. 


54 


HYMNÀÚ: 

56  M.  N.     8au. 

Efengyl  y  deyrnas  yw  hon, 

O  llanwed  bob  mynydd  a  lle; 
Dychweled  y  gwledydd  o'r  bron 

T  gredu  Etifedd  y  Ne' : 
Ei  eiriau  sydd  eirwir  i  gyd  ; 

Ni  syflant— hwy  safant  yn  syth  ; 
Y  ddaear  â  heibio  ryw  bryd, 

Ond  geiriau  Mab  Duw  a  saif  byth: 

67  M.  N.     8,  8,  8,  6. 

Dyrchafer  baner  goch  y  groes, 
A  seinier  haeddiant  matwol  loes, 
A  ffoed  cysgodau'r  dywell  uos, 

O  gwmpas  daear  fawr; 
A  ed  sain  efengyl  drwy  bob  gwlad, 
A  golch  fyrddiynau  yn  dy  waed, 
A  dyro  iddynt  wir  iachâd', 
Ac  yna  tyr'd  i  lawr. 

58  M.  N.     8,  7. 

Arglwydd,  llwydda  dy  efengy], 

Yn  ein  dyddiau  rhŷfedd  ni ; 
Dyro'th  Ysbryd  i'th  swyddogion, 

Felj  gallont  dystio'n  hy  ; 
Fel  pregethont  i'r  gwrandawwyr, 

Fel  gwrandawont  hwythau'n  iawn  ; 
Yna  credu,  a'u  bedyddio, 

A  chael  rhyw  ysbrydol  ddawn. 


25 


59  M.  N.     6,  8. 

Efengyl  teyrnas  nef 

A  lanwo'r  eang  fyd  ; 
Doed  lluoedd  gwlad"  a  thref 
Yn  ddeiliaid  iddi  i  gyd  ; 
Mae  hon  yn  addas  i  bob  un — • 
Ei  Brenin  ydyw  Mab  y  Dyn. 

60  M.  N.     8,  7,  4. 

Yr  efengyl  hon  ehedo 

I  boh  parth  o'n  daear  ni ; 
Doed  â  miloedd  a  myrddiyuau 

I  adnabod  Tesu  cu, 
Fel  ho'r  moltant,  &c, 

A'r  gogoniant  byth  i  Dduw. 

gj  M.  N.     llau. 

Efengyl  y  deyrnas  sydd  addasi  ni, 
Efengyl  dragwyddol  ragorol  yw  bi ; 
Mae  ganddi  fendithion — arwyddion  a  wna 
I  ganlyn  ei  deiliaid,  lle  bynag  yr  â. 

Ei  Brenin— godidog,  ardderchog  iawn  yw, 
A'i     dewrion    swyddogion,    anfonwyd    gan 

Dduw  : 
Cyfreithiau  a  doniau  di-newid  a  fedd  ; 
Mae'n   werth  i  ddod   iddi,   cyn   myned  i'r 

bedd, 


26  HTMN^Pf 

62  M.  N.     7,  8,  7. 

Efengyl  teyrnas  nefoedd 
A  ledo  trwy'n  hardaìoedd  ; 
Ae.l  hon  ar  frys  trwy'r  byd  o'r  bro», 
A  lion-  ddychweled  luoecld. 

I  lawr  yr  elo'r  delwau, 
A'r  dynol  draddodiadau  ; 
A  hon  a  fo'n  unionu'r  gŵyr, 
Yw'm  gweddi  hwyr  a  boreu. 

63  M.  N.     8,7,4. 
Diolch  b\th  i  Dduw  y  nefoed'd, 

Am  ei  fawr  drugaredd  râd, 
Pan  anl'onf  dd  ei  efengyl 

Santaidd,  nefol,  idd  ein  gwlad  : 
O,  anfoned,  &c, 

Hon  i  gonglau  peìla'r  byd. 

Ynddi  mae  bendithion  gwertbfawr, 
Gydag  Ysbryd  Duw  ei  hun  ; 

Ernes  yw  o'r  etiíec'diaeth, 
A  bod  digon  i  bob  ún  : 

O,  anfoned,  8cc,, 

Hon  i  gongìau  pella'r  byd. 

64  •        m.  c. 

Ehedeg  mae'r  efongyl  fwyr, 
I  bob  rhyw  barth  o'r  byd  ; 

Yn  fuan  iawn  bydd  hon  yn  ben, 
'l'rwy'r  ddae'r  a'r  nen  ynghyd, 


î? 


(),  henffych  i'r  an.scr,  &c, 
Pan  fydd  gwybodaeth  Ior, 
Yn  toi  ein  tir,  er  lles  yn  wir, 
I  bawb  ar  dir  a  môr. 

$5  M.  N.     5,7,9. 

Molwch  yr  Arglwydd, 
Molwch  ỳr  Arglwŷdd, 
Mulwch  yr  Arglwydd  yn  fawrj 
Dieth  ei  bur  efengyl  rad, 
Unwaitli  etto  idd  ein  gwlad, 
Ac  fe  gailí'  oruchafiaeth  yn  awr. 
I.esu  a'i  rhoddes, 
lesu  a'i  rhoddes, 
Trwy  ddaîguddiad  rhoes  i  ddyn  ; 
Fe'i  hadàawoJd  yn  ddifreg, 
Ar  yr  unfed  awr  ar  ddeg, 
Ac  fe'i  ••hoddodd  er  lles  i  bob  un. 

68  M.  N.     7,6. 

Y  boreu  a  aeth  heibio, 

A'r  drydedd  awr  o'r  dydd  ; 

Y  chwechfed  awr,  a'r  nawí'ed, 
Ynt  heibio  "nawr  yn  nghudd  : 

Ond  diolch  yr  wyf  etîo, 

Am  i'm  gael  cyfle  teg 
1  fyn'd  i  wiullan  Iesu 

Yr  unfed  awr  ar  ddeg. 
Mae'n  anjser  i  gyflogi 

1  winllau  Duw  yn  awr  ; 


2fc 


HlTMNAt'. 


Pwy  bynag  a  drtaw  iddi, 

Gaiff  etifeddiaeth  fawr; 
Caiff  Feistr  digyffelyb, 
A  gwobr  fawr  o  hyd ; 
Caiff  gadw'i  unig  enaid, 

Sydd  fwy  ei  werth  nâ'r  byd. 
67  M.  N.     10, 8. 

Efengyl  Mab  Duw,  di-newydd  byth  yw 

Mae  hon  fel  ei  Hawdwr  ei  huri  • 
Mae'n  sylwedd  i  gyd,  i  loni  fy  mrỳd, 

A  gwneyd  Duw  a  ininnau  yn  un. 
Gogoniant  fo  byth  i'm  Harglwvdd  dilythj 

A'ra  roddi'r  fath  fendith  a  braint;   " 
Cafddyfod  abyw,yn  nhevrnas  MabDuw, 
A'm  cyfrif  yn  llechres  ei  saint. 

68  M.  N.     7,4. 

Bum  heb  Dduw  o  fewn  y  byd, 

Na  thrugaredd; 
Duw  o'i  râs  a  ddaeth  mewn  pryd 

Ag  ymgeledd : 
Yn  y  bur  efengyl  hon 

Ymddiriedaf, 
Ac  o  gylch  ei  bwrdd,  yn  llon, 

Bythol  ganaf, 

69  M.  N.     5,  7,  9. 

Ceisiwch  y  deyrnas, 
Ceisiwch  y  deyrnas, 
Ceisiwch  yn  awr  deyrnas  Dduw; 


29 


Ac  ymdrechwch  nes  ei  chael, 
A'i  hadnabod  yn  ddiffael;  — 
Ei  Rheolwr,  yr  Ail  Adda  yw. 

Ceisiwch  yn  ddyfal, 
Ceisiwch  yn  ddyfal, 
Çeisiwch  a  chalon  ddifai; 
Ei  hammodau  ydyw  ffydd, 
Edifeirwch,  calon  brudd ; 
Yna  bedydd,  er  maddeu  pob  bai. 
Diolch  i'r  Arglwydd, 
Diolch  i'r  Arglwydd, 
Diolch  i'r  Arglwydd,  ein  Duw  ,• 
Cewch  o  ddawn  yr  Ysbryd  Glân, 
Idd  eich  tywys  yn  y  blaen, 
Ac  yn  ernes  o  nefoedd  i  fyw. 

70  M.  N.     8,  7,  4. 

Taened  gweibion  Brenin  bywyd, 
Iechydwriaeth  Crist  ar  led  ; 

Cluded  moroedd  addewidion 
Drosodd  draw  i'r  rhai  digred  : 

Aed  efengyl,  &c, 

Ar  adenydd  dwyfol  wynt. 

Doed  preswylwyr  yr  anialwch, 
Doed  trigolion  bro  a  bryn  ; 

Doed  pob  ílwytb,  ac  iaith,  a  phobl, 
At  y  gwleddoedd  hyfryd  hyn  : 

Y  mae  croesaw.  &c, 

A,  chyflawnder  ar  y  bwrdd. 


30  HYMNAtí. 

7|  M.  N.     8,7,4. 

Llwyddiant  i'r  efengyl  nefol< 

Cenadwri  rasol  Duw, 
Gair  yr  iechydwriaeth  dirion, 

Llawn  bendithion  odiaeth  rwi 
Llwyddiant  beunydd,  &c, 

Ar  y  bur  efengyl  hon. 
Pawb  a  gredant  a  gânt  brofî 

I\Iai  sylweddol  ydyw'r  ddawn, 
Ti  wy  dderbyniad  yr  addewid, 

Sydd  yn  ei  phregethiad  llawn  í 
0,  na  ddeuaij  &c, 

Teulu  dyn  i  gyd  yn  mlaen. 

72  M.  N.     7,  4. 

Gan  fod  yr  efetìgyl  bur, 

A'i  thystiolaeth, 
Gyda  sicrwydd  mawr  yn  wir, 

Mewn  bodoliaeth  : 
Brysio  wnelo'n  ben  y  byd, 

Yw  fy  ngweddi, 
Nes  bo'r  broydd  a'r  brynîau  i  gydf 

Yn  ei  moli. 

73  M.  C.  D. 

O,  cenwch  fawl  i  Iesu  gwiw, 
Mab  Duw,  y  Meddyg  mawr; 

Mae'n  deilwng  o  bob  mawl  a  chlöd^ 
Am  iddo  ddod  i  lawr, 


31 


I  draethu  ei  efengyl  râd, 
I'r  Iuddew  mad  er  budd  ; 

Iachaodd  eu  harchollion  hwy, 
A  hyny  trwy  eu  ffydd, 

74  M.  N.     8,  7. 

Gwelodd  Ioan  angel  dysclaer 

Yn  ehedeg  yn  y  nef, 
A'r  efengyl  fawr  dragwyddol, 

Yn  ei  wèn  ddeheuîaw  ef  j 
I'r  holl  lwythau  ei  pregethwyd, 

Ieithoedd,  pobloedd,  bach  a  rnawr., 
Holl  breswylwyr  (ònawg  foroedd, 

Holl  breswylwyr  dáear  lawr. 
Gwaeddodd  â  llef  uchel,  ucheJ, 

"  Ofnwch  Dduw,  O  ofnwch  'nawrj 
Rhoddwch  iddo  ef  ogoniant, 

Canys  daeth  ei  farn  i  lawrj 
Deuwch  oll  a  gwir  addolwch  ; 

Deued  daear,  deued  nef, 
Nkl  oes  llechu,  nid  oes  aros, 

Rhag  ei  ymddangosiad  El ! 

75  M.  H.  D. 

Boed  i'th  efengyl,  Iesu  mawr, 
Ymîedu  dros  y  ddaear  lawr; 
Ei  hyfryd  sain  a'i  goleu  ciir, 
Fo'n  amlwg  yn  yr  anial  dir; 
Fel  byddo  i'r  cenedloedd  oll, 
Ÿmgasglu  ynghyd,heb  un  ar  goll ; 


32 


Iuddewon  hefyd  yn  gytun, 
I  gyd  í  foli  Mab  y  Dyn. 


I'W  CANU  MEWN  CYNGHOR. 

76  M.  N.     8,  7. 

O,  mor  deg  yw  gweled  brodyr, 

Mewn  tangnefedd  yn  gytun 
011  yn  ddeiliaid  cred  a  bedydd, 

Fel  y  d'wedodd  Crist  ei  bun  ; 
Wedi  cael  eu  hawdurdodi 

IV  holl  swyddi  ganddo  ef, 
A'r  arwyddion  oll  yn  canlyn, 

Yn  ol  cynllun  Brenin  nef. 
Bwriant  allan  bob  cythreuliaid, 

Codant  ymaith  seiríf  yn  fyw, 
A  llefarant  â  thafodau, 

'Nol  arweiniad  Ysbryd  Duw  : 
Ar  y  cleifion  rhoddant  ddwylaw, 

Ac  yn  iach  y  byddant  mwy  ; 
Ac  os  yfant  ddim  fo'n  farwol, 

Ni  wna  niwed  iddynt  hwy. 

77  M.  N.     7,4. 

Rho  dy  Ysbryd,  Arglwydd  cu, 

Tdd  ein  blaenor, 
Ac  i  bob  rhyw  swyddog  sy 

Y'n  y  cynghor ; 


BTMNAff.  *3 

Fel  y  byddo'n  cyngbor  oll, 

Yn  fendithiol, 
Er  cynllunio  cael  o'r  coll, 

lìai  i'lh  ganmol, 

78  M.H. 

Trwy  gadw  y  cynghorinn  cu, 
Bendithion  ddaw  o'r  nef  i  ni ; 
Cawn  ddoniau  ddigon  ar  y  daitb, 
A  myn'd  i'r  nef  heb  l'od  yn  faith. 

79  m.  c.  c. 

Er  mwyn  dy  enw,  Arglwydd  mawr, 

O,  dere  lawr  i'n  cynghor ; 
Ac  aros  hefyd,  Arglwydd  cu  j 

Nis  gallwn  ni  dy  hebgor. 

fleb  ini  gael'yr  Ysbryd  hwn, 

Nis  gallwn  ymgynghori; 
Na  'chwaith  draddodi'r  gair  yûbur, 

Pan  byddir  yn  pregethu. 


DUW   A'I  AIR. 

80  M.  N.     7,  6. 

Pa  dduw  yn  mhlith  y  duwiau 
Sy'n  debyg  i'n  I)uw  ni— - 
C 


W  HTMNAIT. 

Yn  hoffî  maddeu  beiau, 

Yn  hofB  gwrandon  crí  î 
Nid  hir  ÿ  deil  digofainî, 

Gwell  ganddo  diugarhauj 
Yn  nglianol  byd  o  rirallod, 

Gwnawn  ynddo  lawenhuUo 

8(  M,  C.  C. 

Gaîr  Duw  sydd  wir  safadwy  oll» 
Heb  unrhyw  golled  ynddo  ; 

Á  gredo  h«n,  ca'tf  drysor  drudj. 
Nas  gŵyr  y  byd  am  dano.      * 

82  M,  B. 

0  fewn  i'r  Bihl  pur, 
Mae  eglur  feddwl  Duw  ; 
Pob  iot  p  Tiẁn  a  bery'n  luvy, 
Nâ'r  neí'—  gwirionedul  y  w. 

8$  M.  N.     llau. 

Fy  n»Want,  byddwch  ffyddlon  tra  bo'ch  ar 

y  llawr. 
Gweddiwch   yn   ddiwyd,  bod  mynyd,  bob 

awr; 

A  sefwch  yn  dystion  i  mi  tra  fo'ch  byw, 

Ao  yna  cewch  orphwys  yn  mynwea  «ich 
Duw, 


HYMNATL  Z& 

84  M.  H. 

Yn  ìlyfr  grâs,  (y  nefol  Dad, 
'Iiwy'n  cael  o'm  blinder  esmwytbâd; 
Gwel  d  'rwy'n  ìnhob  dalen  iddo  bronj 
Wyneb  a  gwên  lÿ  Mhnnwr  llon. 

Hwn  ydyw'r  maos,  o'i  chwiìio'n  iawn 
Y  gwerthi'awr  I3«rl  cuddiedig  cawn ; 
A'r  uni<{  \\ir  fitisiwidwr  doelh 
Yw'r  hwn  a  bryn  t'ath  berlyn  coeth. 

O  hwmlaw  santaidd  ddw'r  i  maes, 
All  dòii  syehed  pechod  câss 
Yma  tyf  Pren  gwybodaeth  Uawn, 
Heb  niwed  ynddo  os  bwytawn. 

O  boed  i'th  air,  alluog  Dduw, 
Gyfeiiio'm  traed  tra  byddwyl'byw, 
A'm  tywys  i'r  wlad  nefol  fry, 
Trwy  daith  y  glyn  wylofus  du. 

85  M.  N.     8,  7. 

Yma  boed  fy  myfyrdodau 

Ar  drysorau  goreu'r  gair; 
Dawn  ac  iechyd  i  fy  ysbryd, 

Grym  a  bywyd  i  mi  bair; 
Mi  anturiaf  oll  a  feddaf 

Ar  y  gair  cadarnaf  gwìw, 
Cwyd  fi  fyhy,  ceidw  f'enaicl, 

Älae  fy  nodded  yo  íy  Nu\r, 


tO  JHtTtfUAOi 

86  M.  C. 

Y  gair  sy'n  dangos  grâs  ein  Dmr, 

Anfeidrol  yw  ei  faint ; 
Cawn  yma  wel'd  cyfiawnder  Crist, 

I'r  enaid  trist  yn  fraint. 

Hwn  yw  ein  hymborth  pur,  dilys, 
A'n  lluniaeth  melys  yw; 

Holl  foethau  daear  byth  ni  chair 
Yn  debyg  i  air  Duw. 

Er  chwllio'r  greadigaeth  fawr, 

A'i  thrysor  dirfawr  hî, 
Gwael  ydyw  golud  byd  a'i  lwydd 

Wrth  air  ein  Harglwydd  ni. 


EGWYDDORION,  AC  ORDINHADAU. 


87  M.  C. 

Mae  egwyddorion  pur  y  sainr, 

A'u  cydsain  yn  gj'tun, 
Yn  rhoél  bywÿd  i  bob  rhai  ;— 

'D(  e^  achos  gwadu'r  un. 
Mae  pob  gorchymyn  roddodd  Ci'ist 

Yn  baeddu'r  unrhyw  barch, 
O  oes  i  oes,  gan  hir  barhau  j 

Rbaid  ufyddhau  i'w  areb. 


HYMWAD.  87 

O  !  na  wrthoder  un  o'r  rhaì'u ; 

Eftì  ei  hun  a  dd'wed, 
Nas  gellir  derbyn  unrhyw  ddawn, 

Heb  roddi  ynddo  gredf 

88  M.  N.     7,  6. 

Ordeiniwyd  ordinhadau, 

O  fewn  yr  eglwys  wir, 
Y  swper  fendigedig, 

Ac  arddod  dwylaw  pur; 
A  bedydd  er  maddeuant, 

I'r  edifeiriol  ddyn; 
Ac  yna  dawn^yr  Ysbryd, 

Yr  ernes  fawr  ei  hun. 

89  M.  N.     8,  8,  6. 

Mae'r  dyfroedd  yn  y  bedydd  ìnâd, 
A'r  gwaed  sydd  yn  yr  ordinhad, 

Ordeiniodd  Crist  ei  hun  ; 
A'r  Ysbryd  Glân  sydd  yn  ei  saint, 
Yn  dwyn  tystiolaeth  er  ein  braiut, 

Fod  Duw  a'i  waith  yr  un. 

90  m.  c. 

Mor  fuddiol  yw  y  gair  a  ddaeth 

Trwy  ysbrydoliaeth  Duw ! 
Athrawiaeth  hwn  sydd  ddidwyll  oll, 

A  llussm  ddigoll  yw. 


»8 


91  M.  B. 

Y  gwaed  a  lifodd  ar  y  bryn, 
A  ylch  yn  wyû  a  glân, 

Oddiurth  béehodaìi  mwya'n  bod# 
Rifedi'r  tywod  mân. 


MATtYTOLAETH,     ADGYFODIAD,     A 
BYD   AIIALL. 


92  M.  C.  C. 

Y  cyfiawn  a  fydd  byw  trwy  ffydd, 
A  dedwydd  y  bydd  fafrw  ; 

Fe'i  cleddir  yn  ei  «ely  prìdd, 
A  chlodfaŵr  i'ydd  ei  emv. 

Fe'i  ofwelir  otto  av  y  làn, 

Yn  ho'.lol  anllyip-elig  ; 
Ac  fe  rìoyinasa  ís  y  riarr, 

Medd  Iesu  bendtgedig. 

93  m.  c.  c. 

Pan  ballo  ffafr  pawb  a'u  hedd, 
Duw  o'i  drngaredd  odiaeth, 

Yn  Dad,  yn  frawtl,  yn  fi'rynd  a  fydd, 
Ar  gyfyng  ddydd  uiarwolaeth. 


BTMNATJ.  Ì9 

94  M.  N.     8au: 

Am  dòri  gorchymyn  y  nef, 

MarwoliiPth  osoiwyd  i  ddyn ; 
Ac  yna  fod  barn  arno  ef, 

Yn  ol  ei  weithreloedd  ei  hutíî 
Mae  inarw  yn  chwerw  i  rai ; 

Ond  marw  sydd  elw  a  braint 
I'r  cyfryw  a  rodîa'n  ddifai, 

Wrth  reol  gynhenid  y  saiaí. 

95  M.  N.     8,  7. 
loan  glywodd  lef  o'r  nefoedd, 

Yn  dywedyd  yti  ei  glust, 
Ysgrifena,  Gwynfydedig 

Fvdd  y  meirw  mwv  yu  Nghrî$t» 
Médd  yr'Ysbryd,  &'c, 

I  gael  gorphwys  ar  y  daitb. 

96  M.  N.     7,  6. 

Ar  fyr  daw  dydd  ýí  Arglwydd, 

I  godi'r  saint  o'r  bedd  ; 
Fe  fydd  yr  holl  ftyddloniaid  — 
.    Pob  enaid  ar  ei  wedd  : 
Cánt  wisgo  gynau  gwynion, 

Fel  heirdd  angylion  üuw, 
Bob  un  ar  wi-dd  ei  Biiod, 

Yu  seinio  clod  i  Dduw. 

O !  aifff  rhyw  dorf  aneirif, 
I'r  awyr  fry  i'w  gwrdd ; 


40  HYMHAÜ. 

Cyn  hir  hwy  oll  ddychwelant, 

I  wledda  ar»ei  fwrdd. 
Fe  ddisgyn  ar  y  rnynydd, 

Nes  hollti  hwnw'n  ddau; 
A  gwawr  y  mil  blynyddau, 

íydd  yna'n  hoff  nesân. 

97  M.  N.    2,8. 

Byw,  byw, 
I  mi  yn  wir  yw  Críst  a'm  Duw; 
Ac  yna  marw  elw  yw, 
I  bawb  sy'n  byw  i  Dduw  trwy  ffyddf 
Er  bod  ar  lawr,  hwy  ânt  i'r  làn, 
Ac  yn  y  fan  cânt  fyn'd  yn  rbydd. 

98  M.  c.c. 

Mae  raeddwl  am  y  nefol  wlad 

Yn  hyfryd  a  dymunol, 
Gan  bawb  sy'n  ymdaith  trwy  wir  ffydd, 

I'r  ddedwydd  drigfa  nefol. 

Ffyddlondeb,  undeb,  cariad  dwys, 

Sy'n  y  baradwys  uchod  ; 
Heb  unrhyw  loes,  ua  chroes,  na  chur, 

Ond  pawb  yn  bur  heb  bechod. 

Pêr-ganant  fawl  i  Dduw  a'r  Oen, 
Heb  unrhyw  boen  i'w  blino  ; 

Hiraethu  mae  fy  nghalon  i? 
im  fyned  tuag  yno. 


HYMNAO.  41 

99  M.  N.     8,8,8. 

Chwi,    weision    Duw,    molwch  chwi'r 

Oen, 
Molwch  ei  enw  â  llafar  dòn; 

Bendigedig  fyddo'i  enw  Ef: 
O  godiud  haul  hyd  fachlud  dydd, 
Mawr  enw'r  Oen  moliannus  fydd, 

Yn  y  byd  hwn,  ac  yn  y  nef. 

100  (Anthem.) 

Y  cyfiawn  drig  yn  y'nef, 

Gyda  Duw  a'r  Oen, 
Yn  rhoddi'r  clod  i  Dduw  am  eirâs, 

A'i  f'awr  gariad  rhad  : 
Pan  wedi  cyrhaedd  pen  eu  taith, 
Gyda'r  seintiau  canant  geinciau, 
Nefol  odlau,  o  fawl  i  Dduw, 

Am  eu  cadw'n  fyw. 


MOLIANT  I'R  ARGLWYDD. 

101  M.  N,    ô,  7,  9. 

Molwch  yr  Arglwydd, 

Molwch  yr  Arglwydd, 

Molwch  yr  Argwydd  mewn  pryd  { 

Y  mae  ei  ddaioni  mawr, 

Atom  ni  bob  mynyd  awr, 

Yö  «in  cymhell  i'w  foli  o  hyd. 


43  HTMNAC. 

Mae  ei  angylion, 
Fodau  gorwychion, 
011  yn  ymgryrau  i  lawr, 
Gan  ei  bnr  ad  loli  Ef', 
Heb  ddim  blindcr,  yn  y  nef  — 
Eu  tangnefedd  a'u  cariad  yu  fawr. 

|Ö2  M.N,     llau. 

Yr  awrhon  i'r  ArglwydJ,  yr  hwn  sy'n  cin 

dwyn 
I  wybod  ei  gariad,  yn  marw  er  pin  mwyn ; 
Y  bo  gostyngcdig  amh  ydedd  ís  n  ;n, 
A  mawl  a  gogoniant  arngenach  uwchben. 

Oddîwrth  ein  pechodau  a'n  beiau  bob  un, 
Fe'n  golchodd  ni  yn  ei  waed  gwerthfawr  ei 

bun  ; 
A  gwnaeth  ni'n  frenînol  ofleiriaid,  Rwîryw, 
A  dygodd  ein  henaid  yn  agos  at  JDduw. 

103  M.  N.     6,  8. 

Y  nefoedd  gyda  ni 

A  gán  arn  Galfari, 
Yn  doif  «ldiri',  rÿw  anthem  lân; 

Doed  lioll  derfynau'r  byd, 

l'ob  lln-yth  ac  iaiih  yngliyd, 
O'u  bodd  i  ddysgu'r  gân. 

Cân  yw  am  farwol  gìẅy', 

Ni  l'edd  ý  nef  ei  mwy  ; 
Caed  bywyd  trwy  ei  angeu  drad; 


43 


Adseinia'r  nefol  wlad 
Am  iechydwiiaeth  rad, 
Cân  aua  y  gwaed  íydd  hoa  i  gyd. 

104  M.  C.  C. 

Wele'r  gogoniant  mawr  a  fedd 
Yr  Oen  ar  orseAld  nefoedd  ; 

Par'towch  i'w  enw  newydd  gân, 
Na  cha'dd  o'r  blaen  ei  hadrodd. 

Boed  i  henuriaid  blvgu  o'i  flaen, 

A'r  eglwys  lân  adiìoli ; 
A'u  phioîau'n  llann  arogìau  per, 

A'u  tanuau'n  mwynber  fuli, 

Mewn  cof  y  mae  gweddiau'r  saint, 
A'r  hymnati  maént  yn  ganu; 

Hoffyw  eu  mawl  gan  Lpsh  mwyn, 
A  gwrando'u  cwyn  mae'n  garu. 

{05  M.   C. 

Tydi  wyt  deilwng  o  fv  nghân, 

Fy  Nghrewr  a  í'y  Nuw  ; 
Dy  ddoniau  o  fv  amgylch  maent, 

Bob  mynyd  'rwyf  yn  b\\v. 

O  na  foèd  tafod  dan  y  rlmd 
Yn  dJystaw  am  dy  waîth  ; 

Mynegal'  finnau  hyd  fy  medd, 
Dy  boll  ddaioni  maith. 


44  HTMWATT. 

Diolchaf  am  dy  gariad  ca 

Yn  estyn  hyd  fy  oes, 
Diolchaf  fwy  am  un  a  fu 

Yn  gwaedu  ar  y  groes. 

106  m.  c.  c. 

Tydi  wyt  Dduw  mewn  awr  o  bwys, 
Sy'n  gwrando  dwys  ochenaid, 

Atolwg,  Arglwydd,  clyw  fy  llef, 
Dwg  fi  i'r  nef  fendigaid. 

Ti  fuost  i'm  yn  noddwr  hael 
Drwy  gyflwr  gwael  marwoldebj 

I'th  foli  di,  O  Arglwydd  da, 
Rhy  fyr  y  w  tragwyddoldeb. 

107  M.  N.    ô,6. 

Trwy'r  byd  y  bo  sôn 
Am  bwrcas  ei  boen, 
A  chaned  pob  teulu 

Mai  "  Teilwng  yw'r  Oen." 

Fy  Mhriod  a'm  Pen 
A  rwygodd  y  llen; 
Ffordd  newydd  a  bywiol 
Sy  i  fyued  uwch  nen. 

Mor  felys  y  wledd 
Fydd  gweled  hoflf  wedd 
Fy  Mrenin  a'm  Prophwyd,' 
Mwy»  hyfryd  mewa  hedd» 


tífMNâtr.  i5 

108  M.  N.     6,  8. 

Rho'wn  fythol  glod  i  gyd 

I'r  Tad  a'i  gariad  cu, 
Am  hollgysuron  byd, 
Ac  am  well  gobaith  fry; 
O'i  fynwes  rhoes  ei  Fab  ei  hun 
I  farw  dros  anwiredd  dyn. 

Gogoniant  a  mawrhad 

T'r  Mab  perthyhu  mae, 
Fe'n  prynodd  drwy  ei  waed 
Oddiwrlh  dragwyddol  wae ; 
Yn  nef  y  nef  teyrnasa'n  awv, 
A  gwel'd  mae  ef  o'i  lafur  mawr. 

I  Dduw,  yr  Ysbryd  Glân 

Rho'wn  fythol  gân  boh  rhy w ; 
Trwy  rym  ei  râs  mae'n  gwneyd 
Yr  enaid  marw'n  i'yw  ; 
Amcanion  Crist  mae  yn  gwblhau, 
A'r  enaid  trist  mae'n  lawenhau. 

ÍC9  M,  c.  c. 

Rho'wn  glod  i'n  Harglwydd  glân, 
Mewn  hyfrj'd  gân  imlarwol; 

Dadseinier  di  wy'r  holl  ddaear  faith 
Ei  râs  a'i  waith  rhjfeddol. 

Y  Tad,  mewn  pryd,  o'i  fodd, 
Ânfonodd  ei  Anwyljd, 


40  UyMNAU. 

I'n  cndi  ni,  druenus  rai, 

0  bydew  gwae  a  gofid. 

Gras  lanwai'r  fainc  i  gyd, 

Gostegai'r  llid  ýu  hnllol, 
Pan  y  daeth  Crist  â  phardwn  pur, 

1  wrthryfelwyr  marwol. 

110  M.  N.     8,  7. 

Testun  penaf  fy  myfyrdod 

Fyddo  Ciista'i  iarwol  glwy'; 
Yna  ni  wna  byd  o  drallod 

Ddifa  cysur  f'enaid  mwy; 
Aros  wrth  ei  groes  yn  gysson 

Edrych  arno'n  rhoddi'r  lawn, 
Hyn  a  darfa  fy  ngelynion, 

Hyn  a  rydd  im'  heddwch  llawn. 

111  M.  H. 

Dysg  fi,0  Dduw,  dysg  fì  pa  fodd; 
I  ddweyd  a  gwneuthur  wrth  dy  fodd; 
Dysg  fi  ryfela  â'r  ddraig  heb  goll,. 
A  dysg  fi  goncro  'mhechod  oll. 

112  M.  N.     7,  6. 

Angylion  ddo'nt  yn  gysson, 

Rhifedi  gwlith  y  wawr; 
Rhont  eu  coronau  euraidd 

O  flaen  y  fainc  i  lawr  % 


HYMNAtT.  47 

Dadseininnt  eu  telynau, 

Ynghyd  â'r  saint  bob  ut> ; 
Byth,  byth  ni  chanant  ddigon 

Aai  ÜUuwdod  juj  dyn. 

H3  M.  N.     8,  7,  4. 

Mawr  a  rhyfedd  yw'th  weithredoedd, 

Hollaîluog,  unig  Dduw  ; 
Cyfiawu  y\v,  ily  tiyrdd  a  chywir; 

Pen  y  saint  wyt,  lesu  gwiw; 
Pwy  ni'th  ol'na,  &c-, 

Ac  ni'th  o^onedda  di? 

Ti  yn  unigrdwyt  snntaidd, 

A'r  cenedloedd  oll  ddaw'n  11055, 

Tua  Seiou,  dinas  Joseph, 
I  addoli  ger  dy  l'ron  « 

Am  egluro,  &c. , 

Am  egluro'th  farnau  di, 

114  M.Ni      8,;7.T 

Boed  i'r  Tad,  a'r  Mab,  a'r  Ysbryd, 

Un  Duw  hyfryd  diwahan, 
Gael  yn  barchus  felys  foliant 

A  gogoiiiant  fyth  ar  gân  ; 
Fel  yr  oedd  o  dra»wyddoldebt 

M-ae  mewn  ucdeb  hyd  vn  aw,r» 
Boi*  heb  ddim  cyfnewidioldeb, 

Fydd  i  dragwyddoldeb  mawrv- 


48  HTMNátr» 

CANIADAU  CYNNADLEDD. 

U5  M.  N.     8,  7. 

Y  gynnadledd  hon  genedlo, 

Fwy  o  gai'iad  at  y  gwáith, 
A  ffyddliindeb  a  phwysigrwydd, 

A  diddigrwydd  ar  y  daith: 
Croes  awelon  ac  ystormydd, 

Sydd  yn  aml  ar  y  llawr; 
Oud  boddlonwn  i'r  triniaethau— 

Buan  y  cawn  freintiau  mawr. 

Gweled  yno  gawn  ein  tadau, 

Fu'n  dyoddef  mwy  uâ  byn, 
O  erlidiau  a  merthyrdod, 

Oll  yn  iach  ar  Seion  fryn  : 
Ni  gawn  ganu  "  Buddygoliaeth 

Ar  bob  gelyn,  cyn  bo  bir; 
Henffych,  henffych,  ddedwydd  amser, 

Am  dy  weled  wyf  yn  wir. 

118  M.  N.     8,7. 

O,  mor  hyfryd  gan  y  gweisîon, 
Wel'd  y  brodyr  yn  gytun, 

Mewn  cynnadledd,  er  cenedlu, 
Mwy  o  gariad  rhwng  pob  uu  ; 

Henffych  undeb,  &c, 

Ti  y  w'n  corou,  ü  yw'o  grym. 


HYlSNAC.  *9 

TE5TUNAU   AMRYWIOL. 

||?  M.  N.    8,7,4. 

Daw  y  Barnwr  yn  ei  gerbyd, 
Udgyrn  fyrdd  a  gân  «>'i  tìiieiij 

Cyd  ynifíHSRla'r  meirw  cysnlyd, 
011  gerbron  yr  úrsedd  lâu. 

Haleliwia,  &c, 

Groesaw  unwyl  Grist  o'r  uef. 

Gorloledda  y  flyillloniaid, 

A'u  llawenydd  fydd  vn  llawn  t 

Daw  eu  P'rynwr  mawr  bendigaidj 
A'u  Gwaredwr  anwyl  iawnt 

Haleliuia,  &c  , 
Gwisgant  eu  coran&u  hardd. 

113  H.  c.  c. 

Fy  etifeddiaeth  werthfawr  yw, 
Gwir  eiriau'r  D«w  tragwyddel  { 

Melysach  yw  éu  nefol  rîn 
Nâ'r  melya  wiu  i'w  bobL 

Troir  eu  wylofain  trist  yn  gàn, 
Ar  lwybr  glàn  ei  ddeddfáu; 

Mor  werthfawr  vw  eu  hywiul  rtn^ 
Mewu  cystudd  blin  a  shroMftu,  ' 
B 


HYMRATJ. 

K9  m  h. 

A  b11  y  fraîch  a  wnaeth  bnb  flira 
Ddiöygio  byth.neu  fỳn'd  heb  rym  P 
A  balla  nerth  y  cadarri  lòr 
A  \»naeth  y  nef,  y  tir,  a'r  môr  ! 

Nerth  dyn  yn  fuan  a  wanha, 
A  chryfder  ie'nctyd  bliriö  wna; 
Ond  nertboedd  anchwiüadwy  sy 
Yn  mythol  freichiau'n  Hargluydd  n}. 
Y  saint  ymadnewyddu  wnaut, 
Can'e  deibyn  nerth  o  hyd  a  gânt, 
Nes  cyrhaedd  y  d«dw\ddol  dir, 
Lle  mae  digrifwch  bythul  pur, 

120  M.  c.  c, 

Aaron,  í*t  pwaed  nid  eiddo'i  hun, 
Unwaitli  bob  blwyddyn  safai; 

0  fla»n  y  drugareddfa  wiw, 
Am  gymrnod  Duw  ynibiliai. 

Gwaed  newydd  beunydd  yn  ei  bryd 

Gynt  gollid  ar  allorau  ; 
Ond  yr  un  ofl'rwm  ddygodd  Cris.t 

Dawela  drist  galonau. 

Jesn,  ein  NarchofTeiriad  byw, 
Saif  o  tìaen  Duw'n  wastaáol, 

1  ddangos  e,i  rinweddol  waed^ 
A  dwvn  rbyddbaá.  i'w  bobl, 


HTMNAÜ.  Ôí 

I  fliriol  fry  gerbron  y  Tad, 
Yn  wastad  mae'n  yraddangis; 

H  io't!i  gwyn,  fv  enaid,  i  Idd  eft 
Mae  n  siwr  o  ddadleu'th  acüoa. 

121  M.  H. 

Dechreuaist,  Argìwvdd,  eìn  rhydJhan» 
A'th  li'l  sy'n  llai  tuag  atorn  'nawr; 

Tro'n  calöri  atat  yr  dn  pryd, 
Cyilawna'th  iechydwriaeth  fawr. 

Bywh»  ein  grasau  â  dy  ddawn, 
Ac  ynot  llawenhaed  dy  blant; 

Hyshysa'th  wir  a'th  gariad  llawn, 
A'th  fuli  wuawn,  maearnom  chwante 

Dỳsgwylîwn  beth  a  ddyẃed  Duw, 
Fe  draetha  hedd  i'w  saint  o'r  nef ; 

Ond  peidiwn  njwỳ  o'i  ft'yrdcl  ef  droî, 
lì'tiag  ail-gyllroi'i  ddigofaint  ef. 

122  m.  c.  c. 

Na  chudl  dy  wyneb,  Arglwydd  dft, 
A'm  lienaid  na  thro  yinaith; 

Diiw  f'einioes  wyt,  ac  atat  dof, 
Alewn  dydd  o  brofedigaeth. 

Pe  bai  i  çeraint  Hgos  cu 
Fy  ngado  i  diengu  o  eisiau, 

Fe  gotìai  Duw  am  danal  fi, 
Cyuawaai  iÿ  hoil  reidiau. 


S$  nYMNAP. 

O  saint,  ymro'wcli,  na  fyddwch  etrrth, 
Dysgwyliwch  wrth  Dduw'n  wastadj 

Pan  laeso'ch  hyshryd,  fe'i  cryffaa 
Yn  atngen  nà'ch  dysgwyliad. 

123  M.  N.     8,7.  4. 

Archodd  Dnw  i'w  lân  ansylion, 

Fyw  yn  Seion  efo'i  saint; 
(5an  ei  gwvlio  yno'n  nnol, 

Rhag  uffeinol  lmdol  haint: 
Mor  ddymunol,  &c, 

Ac  hyfrydol  ydyw'r  fraint. 

Gwrendy'n  fwyn  ar  gwyn  y  gweînion, 
Mewn  tralli)dion  clyw  pi  llef; 

Mae'n  gwaredu'r  sawl  a  gredo, 
Pan  y  éalwo  arno  ef ; 

Haleliwia,  &c, 

Dyma  ddiddos  noddfa  gref. 

124  M.  N.     8au. 

,Fy  enaid,  cred.  nnshofia'th  adfyd» 
Edrych  i'r  ardaloedd  hyfryd  ; 
Ehed  o'r  byd  sy'n  lòr  o  drallod^ 
Y  mae  gwleddoedd  i  ti'n  barod. 

Dacw'r  gwledydd  liyfryd  helaeth* 
Roddwyd  i  mi'n  etil'eddiaeth; 
Lle  mae  cariad  pur  yn  llifo, 
Heb  bvth  Urai  na  therfyn  idde* 


HYMNAU.  53 

Dacw'r  fan  y  eaf  deyrnnsn, 
Gyda'm  hanwyl  Brjnwr  Iesn  : 
Gwledda  o'i  pariad.  t«el'il  ei  wyneb, 
I  ddiderlyn  áragwjulJoldcb. 

(25  M.  c.  C. 

Gogoniant  byth  i'r  anwyl  Un 

A  dynodd  polyn  srbgeti ; 
Yspeiliodd  uífern  f'awr  ei  grym, 

A  rhyddion  ydyni  ninuau. 

Gorchfygodd  Iesu  un  prydnawn, 
Y  ddraig  a'i  Ha«n  pynllwynién, 

A'i  waed  a  roddodd  i'n  glanluui, 
A'n  cànu  niunau'n  wyuion. 

Chwi  sereiph  a  çherubrsid  gìân, 
Eich  dawn  rhonch  allan  iddo; 

Y  ddwj'fol  law  a'n  c<>d<>dd  ní, 
A'ch  c««dwodd  chwi  rhag  syrthio, 

126  M.NT.     8,7. 

Oni  chlywsoch  ?    oni  cl.lywsoch? 

Onid  ydych  oll  yu  l](,ii  ? 
Oni  chhwsoch  ddiidguddiadau 

Mawr  yr  orucliwyliaeili  hon  j 
Aneich  yw  i'r  holl  "enedlnedd, 

Rhybydd  dwys  i  bob  dyn  lyw; 
Byddwch  baroii,  byd.lwin  barud, 

î  gyfarlod  gyda'ch  Duw. 


£i  HYMtfAtf. 

(27  M.  H. 

Y  dẁtwrdd  d.lyJtl  a  düaptìi  ì  ban^ 
I'r  angfl  (M>  1  o  eiifych  ne», 
à.c  >n  ei  luwr  el'eníyl  îawr, 
Ya  anrheg  nel'  i'r  ddaear  lawí. 

SaTn  ödgóm  hedd  yn  awr  a  rtdaetb, 
I  lwyr  rv.kltiii.'rr  mienus  eaeth  ; 
O  brysii,  brysia  dJeJwytld  dJydd, 
Paii  Iesu'n  t'renin  ùaear  l'ydd. 

O'r  Jiweld  ihieth  i  saint  ein  Duw, 
Holl  Ihìs  eu  Hie-.ii  ar  eu  clyw; 
Ao  sngrl  nel',  ornchél  l'r.iint, 
I  gyuiietlusu  gyda'r  saiut. 


YMADAWIAD. 


128  M.  N.    8,7. 

îihiid  vmn<lnel  unwaith  etto 

A'n  cyf.-iliion  cyfiawn  cü  ; 
Iesi,  ná  'madaweJ  d   Yshryd 

Bytli  !<s  un  o  honom  lii  : 
Dyri»  hwn  i'n  tywys  heunydtl, 

Trwy  ein  <lyrus  anial  daith, 
Ne-»  cyr'.iae  liiom  wlad  y  gwynfýd, 

Yn  y  trajjwyddolfyd  luaitb. 


HYMÎÍAÜ.  55, 

129  M.  N.     7,6. 

Er  cystal  yw  cyf «rfod 

A'n  giluld  ar  y  llawr, 
Mae'n  iliaiil  Ýmadael  «'tto, 

Mewu  j;«ibaiih  gwel'd  yr  awr^ 

Y  c«rdd«n  oll  yh  Séioii, 
Oddeutu'r  bwrdd  heb  boen, 

I  gnnu  anthem  Moses, 
A  pheraidd  gâu  yr  Oen. 

(30         M.  N.     8,  7,  4. 

Dan  dy  fendhli  wrth  ymadaol, 

Y  dymunein,  Arglwydd,  fod: 
Llanw'n  calon  â  dỳ  gatiad, 

A'n  getieuaii  á  dy  glud : 
Dy  dansjnef'edd,  &c , 
Dyro  i  ni  yu  barhaus. 

(31  M.  H. 

Ymadapl  'rym,  O  Arglwydd  mawr  i 

0  rho  dy  law  bob  mynyd  awr, 

1  «leithio  camrau  byr  ein  hoes, 
Dan  garu'r  «Jwr  »'u  ar  y  groes. 

131  M.  C.  C. 

Er  'madael  'nawr,  O  Arglwydd  ne'. 

Bob  un  i'w  le  triginnnol, 
O  dan  dy  wên  heddycbol  di 

Y  byddom  ni'n  wastedol. 


èô 


133  M.  N.    7,4. 

Frorìyr  a  cliwicrydd  cu, 

'Fewn  yr  uudeh, 
Er  mo-  \\<-ff  \ -w  «en\  f  £ 

Wel'd  i'icl»  wyneb, 
Rhaid  yinndael;   ond  lli  awn, 

Alewn  ll;iueiivdd, 
Dan  KvynliH«í  <»  ddyîy  a  dawn 

Ein  Dyddanydd. 

Hwn  arosn  <„»yda  ni 

Yn  dragywydd  j 
Ernes  v«  o'r  «leyrnas  fry, 

Medd  yr  Ariîlwydd. 
Y  Dyddanydd  h«n  a  i'o 

Vu  ein  nieddiant, 
Kes  meddianiiu  uefol  fr« 

Y  goijouiauu 


L  U*\i»,  4ígiaS>íJd,  MeUltfí-. 


